



































CAN NEWYDD, 


- oM yfurdod am ddydd y Farn: ua | 


Uo, Pan y byddwyf yn myfyrio ng 
'Rwyf-yn synu ac och neidio we 
Mae holl lleisiau'r greadigaeth 
Yn cyd- -ddweyd heb ddîm gwabdniadu 
: BYRDWN. $ 
; Meddwl ddyn amydydd . 
Meddwl.ddyf am y dydd 
Pryd berni'rti a finau 
Ô chwerw ddiwrnod fydd, 


Llyncir amser a'i ffolineb, 
Oll i eigion tragwyddoldeb 
Gwae deganau'r byd ddarfyddant,. 
A'i bleserau gwael a giliant. 


Bydd y moroedd mawr yn berwi, 
: Ac yn rhoddi eu meirw ifynu; 
6 “. Fe fydd seiliau'r byd yn siglo 
bd as MY Yny ddoedd mawr yn neidio. 
Gyda hyn y gwelir Tesu 
A. hardd engyl iddo'n gweini, 
' A? y cwmwl mewn gogoniant, 
A. phob gallu yn ei feddiant. 
Bydd ei orsedd yn dysgleirio, 
i Nes bo pawb yn plygu iddo, 
Rhaid i rhai fu yn ei wadu 
Jdweyd mai teilwng fydd yr Iesu. 


Wrth ei air gwna'r udgorn floeddio 
Nes bo'r meirw i gyd yn deffro, 

Wrth ei floedd y gwnant gyfodi 
O'u stafelloedd gwaelaidd obry. 

Bydd 'r angylion collfarnedig, 
Mewn sefyllfa ddychrynedig, 

Wrth adghofio' ï pechod 'damniol, 
Pan o fewh i'r broydd nefol, 





Fe gyd-gesglir teulu Adda 
Ger ei fron yn un gymanfa, » 
Byth nis gelli'r rhifo'r dyrfa ' 
Fydd yn cwrdd y dydd diwedda. 
Yn yr olwg ar y Barnwr, 
Yr annuwiol ant yn llwfwr, 
Am eu bod erioed heb garu 
'R addfwyn Iesu, â'i was'naethu. 
Mewn cyfyngder a gwasgfeuon, ; 
Gwaeddant ar fynyddoedd mawrion, i AM 
Syrthiwch arnom gr ein cuddio, 4 
Mae y Barnwr wedi ei ddigio. 
Bydd y saint yn gorfoleddu 
Yn ei hanwyl Briod Iesu, 
Pan y bydd yr annuwiolion, 
Oll dan lid y Barnwr cyfion. 
Try eu ffydd yn olwg eglur, ” 
Gwelant bob peth er eu cysur, 
Cant fwynhau yn lle gobeithio 
Yr hyn a wnaeth yr Arglwydd addo. 
i. Gwna y Barnwr eu didoli ha 
O blith 'r annuwion cant eu codi, a 
Fe'u gwahodda yn gysurlawn, — 

Deuwch chwi fy ngweision ffyddlawn. 
Gwelwch fod yr lesu'n dyfod me 
I lwyr gospi ffrwythau pechod, 

Casgla ei wenith i ddiogelwch 
I'w ysgybor—pur ddedwyddwch, 
Os na chawn faddeuant pechod 
Ni a fyddwn yn anmharod; 
Poenau, gwaeau annherfynol, 
Pwys allid digofaint dwyfol. 
Ffown at Iesu Grist am noddfa, 
Fel y caffom lwyr ddiangfa, 
Yna byddwn yn ddiogel, 
A'n gelynion oll o'n gafael.— 
Meddwl ddyn am y dydd 
Pryd y bernir ti a minnau, 
O chwerw ddiwrnod fydd, 





es 


De. Tn DT] co y 
“cs ec e^ Y 








PMYN AMERICANAIDD. 





Cyfieithedig gan y Parch. D. Charles, Caerfyrddin. 








A welsoch chwi ef— 
A welsoch chwi ef— 

'R hwn hoffa £^ enaid a'm Duw? 
Dros droseddwyr fel myfi ŵ 
Rhoes ei hun ar Galfari; 1^ 

Trwy gyfiawnder fy Meichiau caf fyw. * 

mU 
« Hoeliwyd yr Aberth, 
Hoeliwyd yr Aberth, 
Iesu addfwynaf oedd fud, 
'R hwn sy'n taenu'r nef fel llen 
A ogwyddodd yho'i ben, 
I wneyd cymmod dros bechod y byd. 


Rhwng nef a ddaear, 
Rhwgn nef a ddaear, 
Tair awr o fawr ing a ga'dd, 
Fe attaliai'r haul ei wedd 
Pan gymerai Prynwr hedd 
Ei ddirmygu, ei wawdio, a'i ladd, 


T'wyllwch ymdaenoedd, 
T'wyllwch ymdaenoedd, 
T'wyllwch aeth dros yr holl wlad; 
A'r creigiau celyd iawn 
A holltasant y prydnawn 
Y croeshoeliwyd Anwylyd y Tad." 































z 
Dacw fy Meichiau, 
Dacw fy M eichian, 
Difai oedd offrwn ein pen, 
Amo ef y rho'w'd fy nrwg, 
Fe aeth tan y dwyfol wg, 
Dug fy nghosp yn ei gorph ar y pren, 


Wedi llwyr dalu, 

Wedi llwyr dalu, 
.Gyda'r cyfoethog bu E?; 

; Aroglau per eu sawr 

Rhoisant gyda'm Harglwydd mawr, 
Ac mewn bedd na bu neb-oedd ei le. 


Heddyw yn eiriol, 
ddyw yn “wal 
Eiriol dros wael ddynol- ryw, 
Gan ddywedyd, ““ O fy Nhad, 
*  & Gwel fy nwylo a fy nhra'd— 
“  Mia'u prynais, O g gad iddynt fyw.” * 





“ “ Cânt os dychwelant, 
O Cânt os dychwelant, 
Anwylaf Fab, ei dy fwyn; ï 
Os wynebant attaf fi, 
Ac os credant yno i. 
I drag'wyddol fwynhad cânt en dwyn.” 


